
Mánaðarrit 

til stuðnings frjálsri trúarskoðuii. 


iii. i 


GIMLI, MAN., JANÚAE 1895. 



Lýðhvöt. 


Upp, upp raeð deginum anclans menn 

áryakrir tímans synir, 

sýnum að vakandi séum vér enn 

og sjáandi ljóssins vinir; 

sé fornaldar hreystin að fávisku gerð 

til frægðar oss stríðum með penna en ei sverð, 

og vinnum ei ver þó en hinir. 

Frarn, fram með tímanum frjálslynd þjóð, 

ílokkur vor þróist og dafni; 

berjum á hræsniuni í hetju móð 

herjum með ljós guð í stafni; 

og ráðumst á lijátrú og vondsku vald 

og vítis-glóð og afturhald 

og sigrum í sannleikans nafni. 

A þjóðtrúar-himninum sést þó um síð 
sanuleikans dagröðuls skýma; 

Dagsbrúnin boðar oss bjartari tíð, 
boðar oss nýja tíma. 

Lifi frelsi og menning og frami og dáð, 
fylkjum oss—lirekjum með alföðurs náð 
draug-ana burt, er í húminu hýma. 


(S. B. Benedictsson.) 







T R U í X Á G UÐ. 

EFTIB M. J. HAVAGE. 

-:o:- 

VII. EIGU;\r YÉE AÐ BIÐ.JA GUÐ t 


(Framli.) 

Vér stöndum í hinu sama sambándi við liina í öllu verandi guö, 
som gullmyntin stendr í aanibandi við rnótið, sem myndaði hana og 
réði lögun liennar. Mannleg míttúra lietir skapast af hlutunum í 
kríngum manninn, og hlýtr að svara til þeirra eins og augað svarar til 
ljóssins, sem smátt og smátt skóp það. Að segja að þessi náttúruhvöt, 
bœuin, haf; e.kkert að þýða og bendi ekki á ncitt, virðist mér vera 
jafu óskynsanilegt., eins og að segja að sniiningr kompás-nálarimiar 
hefði enga þýðingu, af þoirri ástæðu, að vér getum ekki lokað inni 
i kassa þetta magnetiska afl, sem snýr henni að heimskautunum. En 
hvað hoíir þá þessi náttúruhvöt að þýða? Vér höfum séð, að hiíu 
getr ekki haft þá þýðingu, sem alþýða og klerkar hafa viljað láta 
hana hafa. En hvað er þá eftir 1 Vér skulum vita hvort vér getum 
ekki rent hér lóði því, er nær að hotni. 

Alt líf hungrar og þráir. 'Það keppir, eins og blómið leitar ljóss- 
ins, eftir því sam þ.ið getr Jifað á, og vaxið fyrir. Alt eðli mansins 
frá hinni iægstu dýrslegu Jivöt tilhi.-.na andlegu ogsiðferðislcgu hvata, 
og upp liærra til liiima æðstu andlegu iivata, er leita guðs oe: sannleik- 
ans, er —ein stórkostleg hæn. Lífiö hungrar, það þráir, það róttir 
út síaa biðjandi liönd til uppsprettu allrar fæðu. Líkaminn biðr, sálin 
hiðr. Þráin eftir sannleikanum, þráin ■ eftir fegrðinni, þráiii eftir 
farsældinni, þráin eftir.hinu góða, þráin eftir kærleikanum, ait eru 
þetia opnar höndur og biðjat.di varir. Það er ekki örðaleikr þetta, því 
að alt eðii vort biðr alheiminn æskir einhvers af alheiminum, af guði 
umhverfis oss. Og ef að vér biðjum róttilega, þá fáum vér bæn- 
hévrsl’u. Þetta er hið dýpsta og innsta eðli bænarinnar, hvoit sem 
nokkurt orð er talað, eðr ekki. Vér erum á hverju augnabliki, á 
hverjum degi að hiðja guð um eitt og annað með öllum kröftum hinn- 


3 


ar lifandi, starfandi veru vorrar. Hver ein löngun, liver ein tib'aun 
til að öðiast eitthvað er sannarleg hæn. Ef að vér biðjum með vörum 
voruni þá gjöruni vér ekki annað, en að' lýsu m >ð orðum, því sem tii 
var í huga vorum, áðr en það var talað. 

En mí eru margarhænir vorar ckki uppfyltar, þóttsumar séu það. 
Ilvað er þá skilyrðið fyrirþví, að hænir vorar verði veittar i Skilyrði 
þetta er ofr einfalt, svo einfalt, að það er furða rnesta, að menn skuli 
leita að því dunnm og dynkjum og finna það þó ekui. Til þess að 
gjöra þetta ljóst verð ég að endrtaka og hiðja yðr vandlega að muna 
það, sem óg þegar hefi sagó, að lögmál og öfl náttúrunnar alt í kring 
um oss og í oss sjálfum, í himuinum vfir höfðuin vorum og á jörðunni 
undir fótum voruns., að þessi lögmál eðr þessi öll eru liin sísláandi og 
sveilandi lífæð og nœrvera sjálf guðs. Ef að vér því viljum, að þo.ssi 
guð heyri og uppfylli bænir vorar, þá verðum vér aðhiðja hann, að gefa 
oss það, sem vér þörfnumst samkvœmt þessum lögum, hverrartegundar. 
sem bæn vor kanu að vera. Setjum svo að vér viljum rækta kálhöfuð 
í garði vornrn. Þá or guð sjálfr nærverandi hinn lifaudi verkandi { 
jarðveginum ogsólskyninu, í regninrt og dögginni og liann segir oss. 
að vér skulum hiðja réttilega og þá muni hann svara. En hanu lætr 
aldrei kálhöfuðin vaxa á steinum, eðr rigna niðr úr skýjunum : og 
hann lætr þau ekki heldr vaxa fyrir beiðnina eintóma. Að óska þess. 
að hann gjöri það er að óvirða hann með því, að biðja liann að hreyta 
lögumsínum eftir því, sem oss kann aðkomatil hugar. En nú kuunu 
nienn að segja : Þetta ei'ékki nein gjöf frá guði, heldr ertþú sjúlfi' 
■að i;ækta kálhöfuð. En hvers er þá jarðvegriuu og loftið og sólin og 
regnið í Ef að þú tækir í burtu hinu verkandi kraftguðs í ölluþessu, 
hvað gætir þú þá gjörtí Setjum svo, að þú værir einhversstaðar í 
húsi iuni og værir mjög þjáðraf þorsta þú hiðr um vatn. Yinr þinu 
atingr upp á því, að þú snúir vatnskrananum* og hjálpir þer sjálfr. Ka 
útilokar þett.a nú guð frá því að hjálpa þér 'l Vissulgga ræðr hann náti 
úrulögunum, sem vatnið er leitt eftir i.nn í húsið. Það er til gamalt 
máltæki, sem segir : „Eóndin skal biðja, en liiðja með heiidina á 
plógnum“. Höndin áplógnum er hin réttasta og besta bænaraðferð ; það 
er sú eina hæn, sem guð heyrir og- uppfyliir. 

* I húsuni borga er vatn leitt inn með pípum og þarf ekki annað en að 
.snúa krana einum til að ná nógu vatni. 


liið sama á sár stað frá hinu lægsta til liina æðsta. Berðu á dyrnar 
hjánáttúranni og kallaðu út einn eðr annan vísind.flegan sannleika. Kf 
þúherð róttilega á dvr þá þ u'fiu ekki annað, en að hlusta og muntu svar- 
ið fá, þúniunt öðlast, þenna sannleika. Svo or og í siðferðislegu tilliti. 
iNJenn verða ekki góðir menn með t>\' eingöngu að óska þess moð vöruti- 
um, heldr með því að hlýða lög'niáli kærloikans. Hvað segir ekki Jesús: 
,,Sælir eru þeit', sem huugrar og þyrstir eftir réttlætinu því að þeir ínttnu 
saddir verða“. í þessum skilningi er það satt, að „sásem biðrmunöðl- 
ast, sá, sem leitar hann fiunr hver sem á knýr, fyrir honum mun upplokið 
verða“. Og í þessum skilningi er þrábeiðnin rétt, í því, nefnilega, að 
þreýtast ekki, að leita að vcgum guðs. Kn í vanalogum skilningi, eðr 
þeim, aS biðja guð, þmgið tii hann vorðrleiðr á bónastagiinu, er það 
eintóm vitleysa og endileysa. 

Þegar upp kcmr í lmi æðri andlegu ríki, þá ræðr þar bið sama 
lögmál. Menn öðlast andlegar gáfur með því að leita uppi skilyrðin 
fyrir þeim og uppfyllu þ ui. 

Frá binu lægsta t.il hins æðsta sjáutn vér þaunig, að svo framalega 
sem vér fiunum lögmál bænarinnar og uppfyllum skilyrði honnar þi cr 
bvei' ein einasta bæn æfinlega uppfylt, það skeikai'aldrei, því það lög- 
mál giJdir um heim allan. Löngunin, þráin, bungrið, leitunin eftir 
hlutunum er bænarinnar fyrsta skref. Þegar menn finna til þessa 
hungurs, þessarai' löngunar, þá fer hún, þessi löngun, að koma i ljós 
verkum, hvort sem það nú er á vörunum, í orðum, eða með verkun 
lieilans, eðr handar, eði' fótar. En æfinlega er það, að bænin hlýtr að 
gauga á undan áðr, en menn öðlast eitthvað. Guð vill aldrei gefa 
mönnum neitt, hvovki brauð, eðr gull, eðr gæfu fyrir hænina eintóma, 
en ef að vér biðjum réttilega, þá veitir hann oss alt, sem vér þurfum. 

Xú eru aðeins eftir fáeinar athugasemdir. 

Fyrst er spurningin: Ef að það er nú satt, som sagt er hér að 
franii n, er þá bæniu hin munnlega alveg ónýt‘i Oldungis ekki. 
Aðal atriði bænarinnai' felst í lönguninui. En löngun þessi þarf að 
láta sig í ljósi á ojnn eðr annan hátt. Vér syngjum þegar vér erum 
glaðir, vór stynjum þegar vér erum sorghitnir. Hví skyldum vér þá 
ekki biðja, þegar sálu vora hungrað efcir einu eða öðru ? Og ég trúi 
því, að vér getum og eigurn að hiðja um alt það, sem vér þörfnumst, 
en vér verðum ætíð að muna það, að vér erum aðeins að úthella hjört- 


£> 

ura vorum fyrir liinum mikla alföðr, og að þessi bæh ev ónóg éf að 
vér ekki nm leið uppfyllura skilyrði hcnnar, lifum samkvæmt lög- 
um mUtúruunar. 

Og þó að bænin verði ekki uppfyllt, þ.t or þir moð enganveginn 
sagt, að hún sé ó.nýt. Eg í’er til vinar míns og segi honura frá vand- 
ræðum mínum og úthelli hjarta mínu fyrir honum. Það getr vel verið, 
að hann geti enga liót ráðið á þessum vandræðum. En það að vita, 
að hanu tekr þátt í kjörum raínuin, svo að éger ekki oinn um að bera 
þau, verðr mér til stórmikils hugarléttis. Eins er það, of að ég kem 
með áhyggjur mínar fram fyrir guð og ef ég get haft þá tilfinningu, að 
honum sé ant um mig, að hann taki þátt í kjörum mínum, þá létt-ir 
það vissulega hyrðinni á mér. Það er óendanlega mikill raunaléttir í 
þessari himnesku hluttekningu. — Þangað til að einhver getr með ó- 
skeikanlegum myndugfeika fullvissað mig um það, að guði sé ekkert 
ant- um mig, að hann hirði ekkert um mig, þmgað til ætla ég að halda 
mér fast við þessa náttúruhvöt, hænim, þessa náttúruhvöt, sem vér 
sjáum alsstáðar uni allan lieim og ég ætla aö trúa því, að hún sé ekki 
einskis verð lieldr þvert ú móti, að hútt sé oss. eðlileg, nauðsynleg, 
blessunarrík. 

lin nú erhið seinasta atriði hænarinnar eftir, það er hin opinbeia 
bænagjörð. Það er þá íijótt um hana að segja, að mikill hluti af því, 
sem kallað er opinber bænagjörð er alveg óverjandi. Þeg,.r menn eru 
að skipa guði fyrir, hvað hann skuli gjöra, þegar menn eru að biðja 
um eitthvað, sem skaðar aðra, þegir menn þykjast ætla að sigra eðr 
yfirbuga guð með bænum sínum. Hin náttúrlega bæn er það, þegar 
sáliu flýr til guðs, sem í annað hæli með langanir sínar og óskir, með 
kvíðasinn ogvonir Og, ef að vér sem menn eðr konur, höfum við- 
kvæm og tilfinniiigtrík hjörtu, ef’að-vér elskum vini vora, ef að vér 
keppum eftir þeim hluturn, semað eru fyrir ofan oss, ef að vér tökum 
þátt í kjörum annara, ef vér finnum hvernig „öll skepnan andvarpar og 
stynr eftir lausn“. Þá' getuin vór ekki hyrgt þessa þreyju, þessa 
löngun, þessa hluttekningii inni i hjörtum vorum, og fyrst að var- 
irnar eru strengir þeir, sem t-ilfinningar vorar leika á þá skulum vór 
oinnig halda áfiam að útiieiia lofgjörð og hænum vorum fyrir gliði í 
orðum, iiáfleygum, hjartnæmum, barnslegum og elskulegum. 


6 


Jólarœða 

( l'Iutt í Winnipeg á jóladaginn, 1894, af ritstj. „ DFir. “ ) 
(Lúk. 2. 1—15.) 


Vér erum að niiunast jólanna í dag kíemWLnir, þessai'arjeklgöniiu 
hátíðar, sem Iiofir upptök sín einliversstaðar lengst austr í Asíu löngu 
fyrir daga Krists, já löng\i fyrir daga Gyðinga. Upphaflega var’ há- 
tfð þessi haldin í minningu þess, að sólín fór aftr aö hækka á himni. 
dagrinn fór að lengjast og norðrlivel jarðar naut meira og meira af 
þeesum lífgeislum ljóssins. En^það er ekki í minningn þess, sem £vúr 
nú liöldum hátíð þessa heilaga, heldr í minningu þess, að á henni 
fæddist maðr sá, sem í trúarlegu tilliti hefir haft þ.ui áhrif á hinn meut- 
aða heim, að lianii enn þá fylgir trú þeirri, sem liaun boðaði og hefir 
sýnt elsku sína og hollustu til höfundar trúar þessarar með því, 
hefja hanit upp í guða tölu. 

Það er jólakvöldið sem sagt er að hann hafi fæðst fyrir nærri 
1900 árum, Jesús Kristr sonr Jóseps’og Máríu, hinn besti og hreinasti 
Uuitari, því sannarlega var það trúin á einn guð, Unitara trú, sem 
hann boðaði. 

Um fæðingu hans ganga og. gengu ýmsar sögr, eins og æfinlega 
hefir verið um niikla menn. Englar áttu að hoða fæðingu hans, vitr- 
ingiu' koniu úr fjarlægum lönduin. Menn sóktust eftii' lífi hans, en 
það ©r ekki um þær sögur, sem ég ærla aðtala í kvöld ; þær eru ínikið 
til sömu sögurnar og sagðar voru um fæðingu Krishna láOO árum áðr. 
Þessar sögur eru vanalega húnar til eft-ir á, þesar maðrinn er ovðinu 
fræg'i’ og alþektr og líkjast vanalega hver annari. Eg ætlaði að tala 
uui erfiðismanninn Krist, Unitarann Krist, um frolsis og siðgæðis- 
hetjuna Krist, um manninn Krist, um guðsti'úarmanninn Krist, sem 
enn þá verkar í heiininum nioð hinu dvgðug-a lífi sínu og guðdóm- 
legu kenningu. 

Eoreldrav h.ans voru fátækir og áttu fyrir þungri fjölskyldu að 
sjá. Dað ör getið um 4 bræðr hans : Jakob og Jó s og Sínion og 
Júdas ; systur átti hanu og en ekki eru þær nefndar á nafn. Eaðir 
hans var timbrmaðr og er hann því stundum kallaðr sonr timbr- 
mannsins frá Nazareth. 

Vér megum ekki liugsa oss hann þennan höfðingja klæddan pelli 


og purpiira, okki moð sveina til að þjðm sór, er væru reiðuLúnir til 
að wjöra skipanir liaiis. Xei! Hann vav fátækr, umkomulítill, þurfti 
að orfiða og vinna eins og vér. Hann hefir eflaust staðið við hefil- 
bekkinn með hefilinn eða sögina, hann hefir unnið sig sveittan og' 
þreyttan við að hjálpn föðr sínum, eðr hann hefir lilaupið út um hóla 
og hæðir að leika sér með öðrum drengjum. h!n óefað hefir snomma 
borið á sálvrgáfum h;ins. Hugr hans hetir snúist til guðs, hann hefir 
lnfc ó egjanlegá elsku til mannkynsins, hann liefir elskað alt þið, sem 
var amnt og vesælt, hann hefir viljað líkna öllum aumura og þág- 
stöddum. Og liann hefir sárlega fundið til ranglætisins, harðneskjunn- 
a-, lyginnar (ig liræsninnar í heiminum. Hann sá þjóð sína kdgaða af 
Eómverjum bg honuin hoiir efalaust sárnað þaö mjög, hanu sá prestana 
ganga fram með skinhelgi og liræsna og gabba lýðinn og ginna, og 
liann liefir fyllst gremju og reiði yfir tvöfeldni þeiria. Og ég segi 
yðr það satt, að væri hann kominn hér nú mundi sála hans fyllast 
gremju og reiði yfir atiiæfi klorka, sem ginna og tæla alþýðu og narra 
hana til að trúa ýnrsu, sem þeir sjálfir ekki hafa minnstu tni á. Hann 
hefir séð, livernig prestarnir notuðu trúna tii að hafa vald yfir lýðn- 
um og leiða hann til þess, sem þeir. vildu. Hann hefir sannarlega 
ekki verið ti'úmaðr á þeirra vísu prestanna og oft liefir hann hugsað uiu 
þetta. Hann sá að alþýðun og alþýðumenn voru sauðir, sem teymdii' 
voru af klerkum eins og þeir eru enn þann dag í dag. Alþýðan þá 
var trúgjörn, fáfróð, hugsaði um fátt r.nnað en það, sem hafa. þurfti 
til fæðu og klæða, einföld, niðrdrepin af kiiguninni, það hefir tíflausL 
hvarfiað honum í huga hvort það væri nii þess vert, að leggja líf sitt f 
sölurnar fyrir þessa menn, þessar aumingja rolnr, sem ekki höfðii vitið 
meira en svo, að þeir voru reiðuhúnir að grýta þ.mn. sem sagði þeini 
sannleikann; eins og menu eru enn þann dag í dag. Því það er satt, 
þó undarlegt sé, að menu eru almeut fúsari að trúa lyginni, en sann- 
leíkanum. 

Hann iiefir vafalaust séð íýrir alla baráttuna, séð fyrir vanþakk- 
læti og tortryggni lýðsins, en hitt hefir ráðið meiru mannkærleikí lutus 
og meðaumkun. Hann sá, að h tun varð e.inn og óstuddr að leggja lit 
í þetta stríö, haun var ekki neinu höfðiugjnsou og haí’ði því ekki háa 
tigu eða virðingu manna að styðja sig við, liann var fátækr og vaptaði 
því auðinn, sem vanalega er afl þeirra hluta, sam gjöra skal; lrann 
hafði enga mentun, hafði ekki gengið á neinn skóla, svo að ekki létti 


8 

það fyrir honum. Hann hafði ekkert annað við að styðjast, en sanu- 
loikann tómann. En mannástin knúði liann úfram. Hann víldi lyfta 
npp Jþessum bræðrum sínum og systrum ; haim vildi útrýma hræsn- 
inni og lyginni ; hann vildi gefa mönnunum veglegri hugmynd um 
guð, en þeir höfðu. Þeir liugsuðu sár guð, sem austrlenskan harð- 
stjóra, en hann vildi sýna þeim hann sem elskulegan föðr. Hann hefir 
lengi verið í vafa um, hvað hann skyldi gjöra. Stundum hefir honum 
fundist það ómegulegt að framkvsenm þetta. Hann hefir hugsað, að 
þó að hann vekti upp nokkra, þó að hann fengi fáeina til að opna 
augun fyrir hræsninni og vilíunni, þá mundi alt sækja í hið sama aftr. 
Honum hefr fundist það vera frekjufult af sér, fátækum og umkornu- 
litlum, að ætla sér að verða guðs sendiboði til þjóðar sinnar, ætla sér 
að taka sór svona mikið verk. Pln svo liefir hann farið að hlnsta á 
Jóhannes Essena trúhoðann. Heir liöfðu huddhistiskar skoðanir og 
prédikuðu mikið um spillingu heimsins. Hann hefir orðið snortinn 
af af hinum eldlega ákafa Jóhannesar, hinum stranga og vandaða lifn- 
aði trúbræðra hans Essenanna- Sumar sögur segja að Kristrhafi jafn- 
vel gengið í trúflokk þeirra. En hvað sem því líðv, þá er það mjög 
líklcgt að þeir liafi haft mikil áhrif á hann ; liann lætr skíra sig og, ef 
að vér lítum á það réttum augum, þá var engin meining í því fyrir 
hann að gjöra það, að láta skírast, nema einmitt sú, að með því gekk 
hajm j flokk þeirra, eins og t. d. .Baptistar og aðrír flokkar skíra þá, 
sem ganga í flokk þeirra. Og það er eins og hann styrktist við þessa 
athöfn, það er eins og eitthvert eldlegt afl guðs Anda liafi iirifið hann. 
Honum finnst hann vera hinn útvaldi guðs. Iionum finnst hann vera 
kjörinn til þess að prédika liátt og snjalt á móti öllum villum, móti 
hræsni og lygi, móti kúgun og harðstjórn, prédika um föðrinn, um 
hinn óendanlega kærleika hans, um hans úútgrundanlegu náð, um 
dýrðina og hátignina Mmnaföðwrsins. En en n þá er hann þó í vafa. 
Það korna efaköst að honum. Hann fer út í eyðimörku og hugsar þar 
lengi og vandlega, tins og flestir aðrir trúarhöfundar hafa gjört. 
Hann sá fyrir alla erfiðleikana, alLar ofsóknirnar alt vauþakklætið og 
loks dauða sinn á einn eðr annan hátt. En mannást hans má meira 
hann ræðr það af, að ganga út í það, að fórna lífi sínu til þess að boða 
þjóð sinni hreinni og fullkomnari og kærleiksríkari guðshugmynd. 
Hann ræðr af að boða það fátækum, vesælum, voluðum, höltum og 
liiinduni, að guð sé þeirva elskulegv faðir, þeir þurfi ekki að óttast- 



o 


9 

liann, því að þeir séu börniu hans og að þeir skuli ekki örvænta yfir 
þrautunum og þjáningunum, því að þessi firðir þeirra sé réttlátr, og 
muni vissuleg-a launa þeim og umhuna þeim og bæta upp allar þeirra 
hörnmngar, þerra öll þeirra tár. Þetta var fagnaðarboðskapriun sem 
hann kallaði sjálfr. Fyrir þenna hoðskap ætlaði hann að lifa og deyja. 
Þetta ermaðrinn, sem vér höldum hátíð þessa í minningu um. 

Hinir í'étttrúuðu. bræðr vorir verða lnifnir af yfirnáttúrlegum 
undraverkum, af englasöngnum, af syndlausum getnaði, yfirnáttúrlegum 
ómögulegum eftir lögum náttúrunnar. Þsir stara á undraharnið, sem 
ekki var maðr heldr, guð, þó ekki guð heldr maðr; en vér horfum á 
manninn Krist, unitarann Krist, frelsishetjuna Krist, á manninn, sem, 
gæddr ágætis hæfilegleikum, velr sér hlutskifti það, að íeyna að 
hugga hina hreldu, hughrevsta liina ístöðulitiu, að boða maunkyninu 
hið lifaudi frelsisins, jafnréttarins og fagnaðarins orð; og það þó að 
hrtun vissi, að það stóð í iians valdi með iiæfileikum þeim, er hann 
hafði, að verða mikiil höfðingi meðal þjóðar sinnar, þjóðav sinnar, sem 
hann elskaði svo heitt og innilega. 

I'öði'iand hans haíði mist frelsi sitt, og lutu Gyðingar yfináðum 
annarar þjóðar. Oítsinnis höfðu þeir reynt að hrjóta okið af herðum 
sér; þeir höfðu liáð htóðugar styrjaldir undir Makkaheunum, en alt 
kom fyrir ekki. Kómverjar hrutu þá undir sig, þeir settust að í 
höllum hinua fornu konunga Gyðinganna. Það sauð í þjóðiimi undi r 
hiuni útlendu kúgun; það þurfti ekki nema lítinn neista til þess að 
hleypa öllu í logandi bál. Fúlkið beið vonarfult, eftir Messíasi þeim, 
sem spámennimii' höfðu loi'að þoim að skvldi frelsa þá frá yfirráðum 
óvina þeirra. El' að Kristr hef'ði gripið það tækifæri og sagst vera 
Messías, þá hefðu þúsundir þyrpst utanurn hann, þeir hefðu undireins 
gjört hanu að kouungi sínum og hafið stiíð á móti Kómverjum. Þeir 
hötuðu Kómverja af öllu hjarta Gyðingai', þ ið var enginn efi ó, því. 
Hefði því Kristr notað þetta hatr, notað þessa löngun hjá þeim að 
hrjótast undan oki Rómverja og fá sinn eigin konung, þá hefði honum 
verið, liægt að v'erða það, og maðr með jafnmiklum hæfilegleikum og 
Kristr var ekki einuugis iíklegr til að gjöra þetta, heldr jafnvel að 
leggjajundir veldi sitt aðrar þjóðii'. Þetta hefir verið fieisting- fyrir 
Krist því það er mjög líklegt, að hann hafi séð þetta alt saman; en það 
vav um leið gagnstætfc öllu eðli liaíis. Hánn Lataði allar hlóðsútheil— 
ingar, en þetta útheimti aö hlóðið rynni í elfum, það hlaut að leiða af 



10 


jsér synd og tár og veinan, hrellingar og- harmkvælí, og það var svo 
algjörlega mótstæðilegt liinni elskulegu sál .Tesú Krists. Iiann vildi 
eyða öllum hörmum, þerra öll tár,. ITann vildi vekja byltingu ekki á 
móti Kómverjum, ekki stjórnarbylting, heldr andlega byltingu á móti 
lieimsku og eigingirni, hræsni og lygi og- harðýðgi og grimd. En þeir, 
sem það hafa viljað gjöva hafa æfinlega átt örðugt uppdráttar, það eru 
ekki nema sárfáir, sem skilja þú, og enn þá fæn'i, sem haíh mannskap 
í sérað fylgja þeirn og styðja þá, og svo var um Krist, lýðrinn vildí 
ekki fylgja honum, prestarnir ofsóttu hann. 

Þeir sögðu, að liaun kæmi með nýjungar, þeir sögðu, að hann 
kæmi í nafni satans og fólkið trúði því; mentunin var ekki á háu 
stigi, þeir sögðu að hann guSlastaði og gjörðu það aðdauðasök. 
Hann prédikaði og kenndi og læknaði, hvar sem hann fór, og lækn- 
ingar hans 'drógu marga að honum að hlýða á hann, evfi.ðismanninn, 
sem talaði svona fagrlega, þenna óbroytta maun, sem kom fram, ekki 
í neinum dýrðlegum skrúða, heldr klæddr í húning eríiðismanna, 
og pródikaði um guðs náð og eilífan kærleika. Þeir voru þessu ó- 
vanir, þeir höfðu vanist því, að heyra prédikað um hinn réttláta 
guð, hinn stranga dómara, sem lieimtaði tönn fyrir töun og auga 
fyrir auga, sem hegndi sálu syndarans með eilífum kvölum, en 
minna um kærleika föðrsins og þó að nú séu því nær 1900 ár síðan, 
þá er þó æði líkt ástatfc í þessu efni nú og þá. 

Það var annað, sem athugavert var, en það var það, að Kúitr 
gjörði sér engan manuamun; mennirnir voru allir bræðr hans og 
systur, hvort sem þeir voru háir. eða lágir, Grikkir eðv Gyðingav, 
syndugir menn eða syndlausir. þetta þótti prestunum hneyksli hið 
mesta, því þeir gjörðu sér mannamun, þeir saurguðust, ef að þeir 
snertu við syndaranum. Það var jafnréttrinn, sem Kristr hélt fram 
og því hefir hann af sumum verið kallaðr heimsins fyrsti Sósíalisti. 
Hann þoldi ekki, liann gat ekki vitað af neinni kúgun, hverju nafni 
sem nefndist. Mennirnir voru aliir jafnnaktir, þegar þeir komu í 
lieiminn, gröfin gjörði jafnt undir höfði konunginum, sem þrælnum 
eðr ambáttinni, og-svo voru það einkum þeir, sem voru undirokaðiv og 
kúgaðir, sem stóðu næst hjarta hans. 

Þjóðin þessi sem hann elskaði, sem hann einkum vildi hjálpa, 
var orðin Imglaus, af undangengnum óförum, fátæk, fá- 
fvóð, hjátúarfull, trúði á hindrvitni og hégiljur, prestarnir höfðu 



II 


vald yfii' henni, luln rar f klóm þeirra, þeirlrestu nm Iianaklóm síliuin, 
enn þá meira, en þeir læsa klóm sfnum um þjóðir á vorum dögunt, 
enn þá meira, en þeir læsa klóm sínum um oss Islendinga á þessum 
tímum, þótt þeirlæsi þeim furðu fast, Hvernigátti iiann að bjarga iienni 
þessari þjóð 1 Ofrið vildi hann ekki hefju, enda hefir ætlað að þuð 
yvði, ef til vill, ekki nema stundar friðr; að bæta prestastéttimi sá 
hann, að var ómögulegt; að menta þjóðina liofði verið taframt verk, 
enda þuift ianga tíma til þoss, þar sem enginn vissi neitt og Gyðingar 
aldrei nein menta þjóð. En eitthvað varð að gjöra og öðrum eins 
vitring og öðvu.ii eins manuþekkjara og Kristi duldist ekki, hvað 
það var. Það var að gefa þjóðinni eitthvað að horfa á, sem eyddí 
lieiftinni og*grimdinni, hræsninni og lyginni. Það var að gefa 
henni málverk, sem luíu einlægt gæti haft íyrir augum, og þetta 
málverk þurfti að vera svo fagurt og elskulegt, að húu gæti ekki 
liaft augun af því. Þetta málverk átti gjörsamlega, að breyta henni, 
gjöra hana friðsama, sáttfúsa, kærleiksríka, sannleikselskandi, lát-a 
Iiana hata hræsui og lygi, en elska alt hið góða, sanna og fugra. 
Þetta málverk festi hann upp í hjörtum lærisveina sinna, það var 
hugmyndin unt hinn hreína, lieilaga og kærleiksríka guð. I’rest-> 
arnir höfðu alt annað málverk af honum. Hann var konungrinn, 
hinn strangi dómari, hinu refsandi guð. Kristr hefir eflaust séð 
þann sannleika, ag þjóðirnar eru eftir því sem hugmyndir þeirra 
eru um guð. Ef að hann því vildi bæta þjóðina, þá þurfti hann að 
bæta guðshugmyndina, annars mundu allar tilraunir árangrslausar. 
Aðalstríð hans var því við prestana og svo við doyfð og doða og 
hugsunarleysi alþýðu. Og það hefði verið aiveg það sama, cf að 
Kristr hefði komið nú á vorum dögum. Aðalstríð hans liefði orðið 
við prestana. Hann hefði orðið heitr á móti þeim, hann hefðí 
hrópað : „vei! voi! yðr þér hræsnarar, sein kennið alþýðu alt aðrar 
kenningar en þér trúið sjálfir, vei yðt þér eitrormar og nöðrnkyn, 
hvernig getið þér umflúið helvítis dóm“. Og' prestarnir ofsóttu hann 
þá, og þeir myndu ofsækja hanu uú og kalla hanu guðníðing, af 
því að hann sýndi þeim fyllri og hetrí inynd af guði, en 'þeiv 
þelitu eða kendu. 

Eg vil benda yðr ú það kæru vinir og biðja yðr að tuka eftir 
því þessti, ráði sem kristr hafði til að lyfta þjóð sinni, til að lyfta 
Inanukyninu upp á æðra stig, það var þetta að sýna þeiin þessa 



12 


m yn d af gnði, húu átti að draga þá upp, draga þá upp úr syrnl- 
iuui og spillingimni, draga þá upp úr ■ hræsuinni og lyginni, draga 
þá lipp úr hálfvplgjunni og- doðanum. Gyðingar forköstnðu henni 
þossari kenningu, en það sá Kmtr ekki fyrir, en hinar vestrænu 
þjóðir túku við henni og þó fjarska afbakaðri. Því þrsr gjörða Krist 
að guði, sem liaun aidrei hafði tilætlast, þær hóldn liinum gömlu 
hurðstjóra hugmyndum um guð, þær fylitu upp mað alskonar hégilj- 
um, engluin, hindrvitnum og kraftaverkum utan um þessa háleitu og 
fögru niynd og saurgaði hana með því og spiltu henni. Það er eng- 
inn efi á því, að Kristr var unitari að því leyti, að hann trúði á einn 
guð. Það er e.kki hægt aðfinna nokkurn staf sem sanui liið gagnstæða, 
það er bara uppspuni af Klerkum, ósanuinda uppspuni, að hann hafi 
kentannað. Enhitt erog víst að hann, eins og Gyðingar þá', trúði 
á víti, ef að vúr eigúm að taka trúanleg orð postulanna. Enda er það 
og vel skiljanlegt, að þó að hann hafi haft svona skarpa sjón á því, 
hvað mundi bæta inannkynið, þá var hiusvegar mjög líklegt að hann 
að meiru eðr minna leyti væri flæktr í barnatrú sinni, Vór vitum það, 
sem höfum reyut það, að þaðer ekkisvo auðvelt að losa sig frá lienni. 
Kristr var Gyðingr alinn upp og fræddr í trúbrögðum Gyðinga. Það 
var því ekki furða nein, þó að hann gæti ekki fyllilega losað sig við 
hinar.gömlu Imgmyndir; en að hann liafi reynt það, sýnir myndin af 
guði, sein hann dróg upp fyrir heíminum, mvndin af honuin srm 
elskulegum föðr. 

Þeð sést bæði á háttum hans og kenningum, að hann hefir skoðað 
sig kominn, ekki til að ltenna hina gömlu tvú, heldr til að hreyta 
hennj. Hann segir sjálfr, að liann sé kominn til að fullkomna lög- 
málið, en eftir því hefir hann ekki getað verið neinn bókstafstrú- 
maðr. Hann rífr helgi Sabbatsins með því, að tína öx á þeim degi. 
En Sabbatinn var í mjög mikilli helgi hjá Gyðingum. Þ..ð var dagr- 
sein þeir trúðu, að guð hefði hvílt sig á eftir sköpunina, það var 
sjöundi dagrinn, iaugardagrinn okkar. Þeir lögðu þungar sektir við 
ef verk voru unnin á þeim degi. Ef maðr fór aö skemta sór á liestbaki 
t. d. þá var það dauðasök. Kristi var illa við þesskonar kreddr og 
því brýtr liann áhnóti þ?im til þess, að staðfesta kenningu sína meðþví. 

Ilann gekk óskelfdr fvam, þó að hanti sæi hvað fyrir sór lægi ; 
því að það mátti líka ganga að því vísu, þegar prestar hötuðu 
liann eins og þeir gjörðu. Hann barðist fyrir sannlcikann, kallaði 


sig konung sannleikans og fyrir sannleikanu vildi liann lífið láta. 
Það er e'ftirtektavert það, eftirtektavert um alla mannkynssöguna og 
}iað á viö eius í dag og fyrir 2000 árun', að hvenær, sem menn koma 
og vilja segja alþýðu þið, sem satt er, þá rís liún upp á aftrfótunum, 
her með klaufunum og- segir: burt með hann, burt með hann, hann fer 
með lyg'iir og guðlast. Hann er ekki í hásum hæfr, vér viijum ekki 
lieyra hvað hann segir og svo stinga menn upp í eyrun. ,En aðrir sjií 
að þetta er satt þeir hafa svo mikið vit, að þeir sjá það, en þeir vilja 
ekki koma nærri, þeir vilja ekki leggja neitt í sölurnar fyrir eannleik- 
ann. Þeir sjá hræsuina og lygina í kringum sig on vilja ekki lyfta 
fingri sínum til þess, að greiða flækjuna; þeir hugsa sér, að þeir hafi 
enga skyldu við sannleikann; en mér getr ekki annað fundist, eu að 
þeh'ra sök sé miklu þyngri en hinna, sem ekki hafa svo þroskað vit, 
að þeir sjái sannleikann. Kæru vinir! vér minnumst nú hetjunnar, 
mannvinarins, sannleiksfurstans Jesú Krists, fyri-r göfgi sálar hans, 
fyrir ósegjanlega mannást hans, fyrir blessunarríka kenning hans, fyrir 
rnynd þá, hrcina og elskulega, sem hann dróg upp af himnafóðurnum 
svo að vér gætum liaft hana fyrir augum og lagað hugsunarhátt og 
lifnað vorn eftir henni, vér minnumst hans, unitarans, hins dyggða- 
í'íka manns, sem gaf oss dæmi til að breyta eftir, vér minnumst hans fullir 
þakklætis fyrir starf hatis. fyrir kenningu hans, fyrir dauða hans. En vér 
höldum minningu hans hest í heiðri með því að líkja eftir honum, með 
því að kasta hræsninni og lyginni, moð því að kasta deyfðinni og dóðan- 
um og afskiftaleysinu, með því að berjast fyrir sannleikanum, með þvíað 
hjálpatilaðmálauppþessa mynd íhjörtum samferðamanna vorra, mynd, 
sem sé svo hrein, að hún hreinsi lijörtu þeirra og líferni, mynd, sem 
dragi þá frá syndinni og- spillíngunni, mynd, sem huggi þá í hörm- 
ungum og raunum, mynd sem dragi þá upp á við á strengjum kær- 
leikans, myndina af föðrnum liimneska, sem elskar öll hörn sín, og 
hefir fyrirbúið þeim öllum stað, ekki í neinu afgrynni, lieldr í ljóss- 
ins bústöðum. Ég veit þér skiljið það vinir mínir vér höldum hátíð 
Krists best og bæði sjálfum oss og öðrum til heilla með því, að einsetja 
oss nú að vinna fyrir sanuleikann og kærleikann eins og Kristr, kasta 
doðanum og deyfðinni og afskiftaleysinu og fara að taka til starfa. Ég 
er sannfærðr um það, og Kristr er ekki Kristr, ef að hann ekki. loggr 
blessun sína af himnum ofan yfii hvern þann, sem tekr sér þann 
ásetning. 


14 


Sunnim 'kann nú að fmnást það lítilfjörlegt þetta, að’ þ.ið skuli 
’hafa verið lífsstarf Krists og ekki meira að mála upp þessa fyrri mynd 
af guði í hjöitum manna, að sýna mönnum fullkomnari guðsliugmynd, 
en mér finnst það ekki lítið. Dauði lians endrleysir engan, krafta- 
verk, væru þau nokkr til, gætu aldrei hjálpað nokkurri sálu, yfirnátt- 
úrlegr getnaðr ekki heldr, auk þess, sem alt þetta væri lýti á guði. 
En það að Kristr sá þetta sýnir einmitt hve guðdómlegir voru hæfi- 
leikar hans, þessa mamis og vér, sem getum litið yfir söguna í ein 
4000 ár, sjáum, að þetta er eina ráðið að leiða þjóðirnar til guðs. 
Skáldin sjá það, listamenuirnir sjá það og vér viljum ekki haldajþví 
leyndu fyrir alþýðu. 

Fram því kæru vintr og vinnum með Kristi, í kans anda, hans 
uafni og leiðum sem flesta til guðs með þessu móti. Þökkum föður 
vorum fyrirhann þenna hröðrvorn, fyrir staðfestu hans, hugrekki og 
þolgæði, aldrei hefir jafn göfug sála lifað á jörðunni sem hann. 
lieynum að skilja hann rétt. Hann stendr fyrir heiminum sem leiðar- 
steinn. Fylgjum þeirri stefnu, sem hann sýndi os3. Vinnum rneðan 
dagr er, nóttin kemr þá engiun getr unnið, Hjálpa þú oss faðir til að 
feta í fótspor hans, til að lyfta samferðamönnum vorum einni tróppu 
ofar en þeir standa á nú, amen í Jesú nafni amen. 


í 0 0 

ritningarstaðir, er sanna Unitaratrú. 

[Þýtt]. 

XXV. Ilann segist „tala eins og Faðiri nn hafi kcnt sér“ Jóh. 
fi. 28. Hann þurfti þá að læra af föðurnum. 

XXVI. Hann segir, aö af því að hann s > m aðr (eðr mannsins son), 
hafi faðirinn þurft að gefa sér myndugleika. 

„Því eins og Faðirinn hefir Íífið í sjálf un ser, svo gaf hann og synin- 
um, að hafa lífið í sjálfum ser, og hann hefir oggofið honum vald til að 
lialda d ó m , því hann er m ánn s i ns son“ Jóh. 5. 26. og 27. 

XXVII. Hann játar, að hann í öllu sé Föðurnum undirgefinn. „Son- 
urinn getur e k k e r t af sjálfum sér, n e m a þ a ð, sem hannsérFöðrinn 
gjöra Jóh. 5. 19, og Faðirinn elskar soninn og sýnir lionum alt, sem hann 
sjálfur gjörir 1 ' Jóh. 5. 20. 

XXVIII. Iianu segir: „Eg leitaekki neins heiðurs, lieldur lieiðra eg 
Föður minn“ Jóli. 8. 49. 50. 

XXIX. .,Ef eg heiöra sjálfan mig, þá er mín vegsemd ekkert, Fað- 
irinn, sem þér kallið yðar Guð, hann er sá, sem vegsamar mig“, Jóh. 8. 
54. Af því að kristr skoðaði sjálfan sig aðeins sem mann, þá áleit hann 
það hégóma einn at sér, ef að lninn færi að vegsama sjálfan sig. Hitt var 
annað, að hann, maðrimi, vonaðist eftir velþóknun.guðs á gjörðum sínum. 

XXX. Postulinn segir: „Það þóknaðist Guði, aðöllfyll- 
i ng skyldi búa í lionum”. Kól. I. 19. 

XXXI. Kristr er ekki skoðaðr, sem hið fyrsta skilyrði sáluhjálpar- 
itmaa, eðr tilveru vo.rrar, heldr aðeins hið næsta ájjeftir guöi. 

M Vér höfum ekki nema e i n n G u ð , Föðurinn, frá hverjtim a 11 er 
og ver honum til (dýrðar) og einn Drottinn Jesúm Krist, fyrir hvern alt et' 
véi einnig“. I. Kor. 8. 6. 


15 


Kaupið ,, Dags brún ‘ ‘! 

Lesið ,, Dagsbrún “ ! 

Borgið ,, Dagsbrún “ ! 

Háttvirtu kaupendr ! » 

Levfið oss að ávarpa yðr með nokkrum línum í þessu fyrsta n'i\ 
„Dbr-.“ á 3ja aldurs-ári hennar. 

Vér erum mjög ánKgðir yfir því, hvað ,,Dhr,“ hefir át-t að seeta góðum 
viðtökum á meðal hins íslenska þjóðflokks vors liér vestra, og jafnframt 
- gleðr það oss að héyra, að hún sé lesin með stakri eft-irtekt hvervetna 
þangað sem hún er send. Vér erum ánægðir yfir því — vér endrtökum 
það aftr—hvað landar vorir liér vestra uppfylla vel þessi tvö fyrstu skilyrði 
iyrir viðgangi hlaðsins, — en, aftr hikum vér oss ekki við að láta undrun 
Vora í Ijósi yfir því, hvað menn eru TREGIR TIL að uppfylla 3ja skil- 
yrðið, sem framtíð blaðsins hvílir þó á, og sem er þetta; 

Borgið ,, Dagsbrún “ í tíma. 

Ollum kaupendum „Dbr,“ hlýtr að vera það ljóst, að framtíð blaðsins 
iiyílir á þessum eina grundvelli. 

Ef hinir heiðruðu kaupendr hlaösins standa jafnilla í skilum við oss 
með andvirði þess eftirleiðis, sem hiiigað til, er enginvon til að „Dbr.“ 
haldi áfrani,'en hún fellr við góðan orðstíl -— því húnfellr afþví sári, sem 
hennar eigin fylgismenn veita henni, er standa í vanskilum. 

Nei! kæru kaupendr látið ekki slíkt viðgangast að þér my’rðið sjálfir 
yðar eigið málgagn, sem kappkostar að útbreiða yðar eiginfrjáls-hugsandi 
skoðun, Látið oss ekki bregðast að þér sýnið oss einhvern lit á að borga 
og það bráölega. Kaupendr „Dbr,“ get-a borgað andvirði hennar til 
þessara útsölumanna vorra : 

I Dakota, tú kra. Bj'órns Halldórssonar, Mountain; 

“ “ “ “ B. S. Jósafatssouar, Pembi/na; 

“ “ ■“ “ Jolin Btéjpliarison, Hallson; 

I Miuneota, til hra. G. S. Sigurðssonar; 

- Winnijpeg, til séra M. J. Skaptaionar, 572 Alexander Ave.; 

1 Selkirk, iiL hra. Guðmundar Finnssonar; 

_ U’Appelle nýl.f til kra. Guðm. Ólafssonar, Dongola B. 0.; 

I Alberta nýl., til hra. Stephans G. Step/ianssgnar, TindastóllP.O.; 

I Ný-ís.andi, til hra. St. Friðbjörnssonar, Hecla P.O.; 

“ “ “ “ Pétrs Bjamasonar, Isafold P.U.; 

“ “ “ Jóh. Vigfússonar, leelandie lliver P.O.; 

“ “ “ “ Sig. J. Vidal, Hnausa P.O.; 

“ “ “ “ Gunnars Gíslásonar, Arnes P.O. 



— í ritstjórnargrein eiimi í blxðinu: „Chicago Times“ um liina ný- 
fundn 1 sýrlenskn þýðing i guðspjallanna segir meðal annars: „Margt er 
þar fráhriigðið hinam gömlu guðspjöllum vorum og meðal annars þetta: 
1, kap. Matt. l(i. vess er þ.ir á þessa leið: „Jakob gat Jóseph; Jóseph, sem 
meyjan María var lofuð, gat' Jesúm”. 

2. vessið er þannig: „Hún skal íieða þér son”, og vessin 2J, og 25. eru. 
þannig: „Og hann tók konu sína til sín, og hún fæddi lionum son og 
haim kallaði hann Jesúm”. 

Það getr hver maðr séð, að hér er algjörlega neitað ytirnáttúrlegum 
getnaði ICrists og því merkilegra er þetta, efsvo er, sem margir vísinda- 
menn ætla, að þetta sé hið elsta handrit guðspjallanna, sem menn enn 
hafa fundið. 

Hvernig fara klerkar að snúa sig út úr þessu? 


BÖRGAÐ „DAGSBRÚN“. 

Boston, Mass.— liev. Edward C. Guild. [2 eint.] [III.] 

Churclibridge, Assa.— Hjálmar Hjálmarsson. [III.] 

HJÓÐVILJINN UNGI, IV. ár, árg.40nr. á $1,00. Ritstj. Skúli Thoroddsen. 
Hann er frjálslyndasta íslenzka blaðið, flytr lesendum sínum innlendar 
og útlendar fréttir, fróðlegar, gagnlegar og ljóst samdar ritgjörðir, bóka- 
fregnir og fl. Bóksala G. M. Thompson. — Gimli, Man. 


STEFNIR, 30 tölublöð um árið, kostar $0,75, gefinn út á Akureyri. Flytr 
glöggastar fréttir af Norðrlandi. I'rjálslynt blað, fróðlegt og skemtilegt. 
Bóksaia- G. M. Tiiompson. —- - Giinli, Man. 

Útsölumenn SUNNANFARA í \’estrheimi eru: 

Sigfús Bergmann, Garðar, N.IX; G. S. Sigurðsson, Minneota, Minn., og 
Bóksala G. M. Thompson. —-Gimli, Man. 

G. M. Tiiompsox hefir á liendi alla afgreiðslu á 
Dagsbrún og annast íjárinál hennar. Kaupendr 
Kiíir*^ snúi sér því til hans, bæði meft pantanir og borganir 

Hve nær sem kanpendr að „Dagsbrún“ skifta um bústað, eru þeir 
vinsamlega beðnir að senda skriflegt skeyti um það til G. M. Thompson 

“DAGSBRÚN“ kemr út að minsta kosti eir.u sinni í mánuði. 


Árgangriun kostar í Vestrheimi .. $1,00 

Sendr til -rs' an ds en borgaðr liér .„ $0,75 

Sendr til íslands en borgaðr þar . Kr. 2,00 


- Verð úrgangsins greiðist hvervetna fyrir fram. - 

Skritstofa blaðsins er hjá 

Magn. J, Skaptason, 572 Alexander Ave., Winnipeg, Man. Canada. 



Ritstjóri: Magn. J. Skaptason. 
Prentsmiðja G. M. Thompsqn. 







